
Al-Shaikh Al-Ustadz Doktor Ali Bin Sa'ad Al-Duwayhi. 

Kaanib ng Konseho na Kinatawan ng mga Matataas na Pantas 

Sa ngalan ni Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamaawain 

Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. Nawa'y ang pagpapala at ang pangangalaga ay 
matamo ng mapagkakatiwalaang Sugo ni Allah & (si Propeta Muhammad) at ng kanyang mga mabubuting pamilya at mga 
kasamahan at ng sinumang nagpakabuting sumunod at sumubaybay sa kanilang mga aral hanggang sa huling araw. Ang mga 
sumusunod: 

Ang Al-Ahsa Islamic Center sa lalawigan ng Al-Ahsa ay nagsasagawa ng isang marangal na misyon, ito ang pag-aanyaya sa 
mga dayuhang manggagawa sa dakilang bayang ito na mga hindi Muslim tungo sa Islam, at sa ganitong larangan ay 
nagbunga ang pagsisikap na ito, ayon sa kapahintulutan ni Allah $1 kung saan umabot na sa libo ang bilang ng mga 
bagong Muslim mula sa iba't-ibang kabansaan. 

Tulad ngginagampanan ng Al-Ahsa Islamic Center na dakilang tungkuling pagtuturo ng Islamikong kaalaman sa mga dayuhang 
Muslim, at iyan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga programang paulit-ulit na mga pag-aaral, at naglagay ng mga Silabus 
ng mga Aralin na umaangkop sa kaisipan at kapasidad ng mga mag-aaral. 

Kasama sa mga Silabus ng mga Araling iyan ay ang nailimbagna unang Aklat na pinamagatang (Bagong Muslim Ako... Anong 
Pag-aaralan Ko?) at ang mga paksa ng Aklat na ito ay kapaki-pakinabang, mahahalagangtema, madali ang pamamaraan, may 
malinaw na kuru-kuro at naaangkop sa mga kapatid na Bagong Muslim. 

Hinihiling ko kay Allah &, sa pamamagitan ng Kanyang mga magagandang Pangalan at kataas-taasang mga Katangian, na 
ilagay Niya ang mabuting pagsisikap na iyan sa timbangan ng mga gawa ng mga nanunungkulan sa Al-Ahsa Islamic Center ng 
lalawigang Al-Ahsa. Tulad ng aking hinihiling kay Allah & na gabayan ang kanilang landas sa mga bagay na kamahal-mahal at 
kalugud-lugod sa Kanya na mga salita at mga gawa, tunay na Siya lamang ang Nagmamay-ari at maykakayahanng mga iyan. 

Ang pagpapala at kapayapaan ay matamo nawa ng ating Propeta na si Muhammad at ng kanyang mga pamilya at mga 
kasamahan at mga mabubuting tagasunod niya. 



Doktor Ali Bin Sa'ad Al-Duwayhi. 




Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. Nawa'y ang pagpapala at ang 
pangangalaga ay matamo ng ating Propeta na si Muhammad at ng kanyang mga pamilya at mga kasamahan at ng 
sinumang nagpakabuti at sumunod sa kanila hanggang sa huling araw, ang mga sumusunod: 

At kasama sa mga layunin ng Al-Ahsa Islamic Center ay ang paggabay sa mga Muslim sa tamang aral ng Islam, at lalo na 
ang pag-aanyaya sa mga hindi Muslim tungo sa Islam, at ang pagtuturo sa mga Bagong Muslim nang mga kapaki- 
pakinabang na kaalaman. At upang makamit ang mga layuning ito ay naglagay ng taunang programa ang Islamic Center, 
dito ginaganap ang mga pag-aaral upang ituro ang mga kaalamang islamiko. Kailangan sa mga pag-aaral na ito na 
mabigyang pansin ang bawat kalidad ng mga mag-aaral, at kung hanggang kailan ang tagal ng pag-aaral, gumamit ng 
pinakamainam na mga kasangkapan upang makamit ang mga layunin ng pag-aaral, at kinailangang maglagay ng mga 
Silabus ng mga Aralin na sasaklaw sa mga mahahalagang tamang kaalaman, sa pamamaraang malinaw, kasama ng 
paggamit ng mga kasangkapang pangkaalaman upang makamit ang mga hangarin sa pag-aaral, at naganap ang 
pinagpalangaralingito na nasa pagkakasunud-sunod para sa mga programangito. 

At ninanais ng Al-Ahsa Islamic Center na mapakinabangan ang mga Silabus na ito ng maraming mga tanggapan ng 
pagpapatnubay at mga Islamic Center sa buongmundo, naging ganap ang pag-iingat sa bawat paksa sa pamamaraang 
detalye, madali at magaan na sang-ayon sa itinakdang hangganan ng programa na siyang naitakdang hangganan nito sa 
bawat Silabus, at ganun din na kasiya-siyang naibabagay sa kung ano ang nararapat na paggamit nito ayon sa tamang 
oras, lugarat panahon na nababagay. 

Sa kapahintulutan ni Allah &, Sana'y makapagpuno ang mga Silabus na ito sa mga kakulangan ng mga mahahalagang 
katuruan at gawing madali ang pagsasagawa ng pagtuturo. At ang Aklat na ito na nasa inyong mga kamay (Bagong 
Muslim Ako... Anong Pag-aaralan Ko?) ay pangunahing pag-aral na kasama sa mga araling de-serye na isinasagawa ng 
Al-Ahsa Islamic Center ang paghahanda at paglilimbag nito. 

Hinihiling namin kay Allah §g na nawa'y gawin Niya ang Aklat na ito na kapaki-pakinabang at gantimpalaan ang lahat ng 
tumulong upang mailimbag ito, tunay na Siya lamang ang Nagmamay-ari at may kakayahan ng mga iyan, at ang lahat ng 
papuri ay ukol kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha at ang pagpapala at pangangalaga ni Allah ay 
matamo ng ating Propeta na si Muhammad at ang kanyang mag-anak at mga kasamahan. 



ABDULRAHMAN S. AL-JUGHAIMAN 
Director of Al-Ahsa Islamic Center 










PAUNANG SALITA 





Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah %, ang nagbiyaya sa atin ng patnubay sa Relihiyong ito (Islam), hindi tayo 
mapapatnubayan kung hindi tayo ginabayan ni Allah §g, tayo ay Kanyang iniligtas mula sa karimlan (pagkaligaw) tungo sa 
kaliwanagan (tamang landas, ang Islam), mula sa kaligaligan tungo sa kapanatagan at mula sa kabuktutan tungo sa 
kasiyahan. Nawa ay ang pagpapala at kapayapaan ay matamo ni Propeta Muhammad, ang ipinadala ni Allah H, bilang 
tagapatnubay, tagapagbalita ng kabutihan, tagapagbabala ng kasamaan attagapag-anyaya para kay Allah M, na sa Kanyang 
kapahintulutan ay naging ilaw na maliwanag, ipinahayag sa kanya ang Banal na Qur-an na gagabay sa mga matutuwid, 
ipinadala siya ni Allah bilang awa sa lahat ng nilikha. ang mga sumusunod: 




BAKU ANG AKLAT NA ITO? 



Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga yumayakap sa Islam, mula sa iba't ibang kabansaan bawat araw sa lahat ng 
lugar at ang papuri ay kay Allah lamang. Kasama sa mga pasanin ng mga Mangangaral ng Islam ay ang dakilang tungkulin na 
pagtuturo sa kanila ng mga bagay na may kinalaman sa kanilang Relihiyon at kung ano ang kanilang mga tungkulin at mga 
kailanganggampanan mula sa mga karapatan ng kanilang samahan bilang isang Bagong Muslim. 

At hindi lingid sa kaalaman ng lahat na maraming mga pag-uutos at mga tungkuling Islamiko na ipinag-uutos sa isang 
Bagong Muslim na isagawa agad pagyakap niya sa Islam, tulad ng Salah at mga bagay na may kinalaman rito na mga 
alituntunin na kungsaan hindi magigingtama ang Salah kung hindi ito maisasagawa. 

Sa larangan ng pagbabasa, mapapansin ng isang mambabasa na ang karamihan sa mga araling aklat para sa Bagong 
Muslim ay may kakulangan sa bahagi ng pagtuturo na kung saan ito ang pagsasakatuparan at pagsasanay, siya rin ang 
dahilan kung bakit kinailangang magkaroon ng mga programang masinsinang pangangaral na haharap sa mga grupong ito 
(mga Bagong Muslim) sa unang araw ng pagpasok nila sa Islam, upang ihandog sa kanila ang mga bagay na hindi dapat 
isawalang-bahala ng Muslim sa Relihiyong Islam, sa madali at magaang pamamaraan, sa lalong madaling panahon. at ang Al- 
Ahsa Islamic Center ay pinasan ang tungkuling pagtuturo sa mga Bagong Muslim, mula noong mahigit labinlimang taon na ang 
lumipas. At sinadyang maglagay ng isang saligang silabus para sila ay maturuan ng husto, sa pamamagitan ng mga pagsubok 
at mga karanasan sa pangangaral sa loob ng maraming taon ay naganap angpagtatakda sa Silabus na ito, upang ihandog ang 
maayos na pamamaraan para sa pagtuturo ng Bagong Muslim nang mga kabuuang alituntunin at mga kautusan sa Islam, 
kung saan kinakailangang matutunan agad sa lalong madaling panahon, sa madali at malinaw nitong pamamaraan. 



SINO ANG PINAGLALAANAN? 




Ang mga Bagong Muslim sa unang linggo mula ng sila ay yumakap sa Islam. 




MGA KAWIKAAN NG AKLAT 

l.Bagong Muslim: bagong pasok sa Islam. 

2-Tagapagturo: Mangangaral ng Islam, may sapat na kaalaman at kakayahang ituro ang mga saligang kaalaman na nasa 

Aklat na ito. 

3- Ang Unang Linggo: maikling panahon na sunud-sunod Simula sa araw ng pagyakap ng Bagong Muslim sa Islam, itinakda 

angtagal para sa pagtuturo ng Aklat 



GABAY SA PAGGAMIT 









1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 
8- 

9- 



L 



Ang Aklat na ito ay para sa Bagong Muslim na wala pang alam sa mga alituntunin at kautusan sa Islam, kung saan 

kailangan niyanggampanan agad pagkatapos niyangyumakap sa Islam. 

Ang panahon upang ituro ang mga paksa sa Aklat na ito ay isang linggo, ngunit maaaring paikliin o pahabain ayon sa 

pangangailangan. 

Iniwasto ang mga paksa ng Aklat ayon sa kung ano ang mas mahalaga. Kung saan ang pinakamahalaga ay dapat 

unahin. 

Hinayaang may bakante ang bawat dulo ng pahina, na maaaring magamit ng Bagong Muslim bilang talaan ng kanyang 

mga puna at mga sariling pagpapaliwanag. 

Kinakailangan sa isang Taga pa gturo ng Aklat na ito na gampanan ang unti-unting pamamaraan ng pagtuturo ayon sa 

talatuntunan ng paksa. 

Maaaring ituro ang Aklat na ito ng pang-isahan o pangmaramihan at mas mainam na sa kalagitnaan ng pag-aaral ay 

gamitin ang lahat ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo. 

Bibigyan ng sariling kopya ng Aklat ang Bagong Muslim sa umpisa ng pag-aaral. 

Kailangan sa Tagapagturo na gampanan ang mga paksa ng Aklat at sundin ang mga patnubay na nakasaad dito, upang 

hindi maguluhan ang isipan ng Bagong Muslim. 

Kailangan sa Tagapagturo na liwanagin sa unang pag-aaral ang kabuuan ng Silabus na sinusunod sa pag-aaral ng 

Aklat na ito, kung ano ang hangarin at kung ano ang kinakailangang ibahagi ng isang Bagong Muslim sa panahon ng 

mga pag-aaral at sa pagkatapos nito. 



KALI DAD NG MGA KAALAMAN SA AKLAT 



Ang mga kaalaman na mayroon sa Aklat na ito ay ganap na narepaso, pinatutunayan at siniguro na ito ay 
sumasang-ayon sa Banal na Qur-an at tamang Sunnah, at iyan ay dahil sa pagsasangguni sa mga nagsasaliksik ng 
kaalamang Islam at sa pinagkukunan ng kaalaman na mapagkakatiwalaan. Ito ay nababagay sa unang antas ng isang 
Bagong Muslim, pagkatapos niyang yumakap sa Islam, ihahandog sa kanya ang mga saligang kaalaman na 
kinakailangan malaman ngsinumang Muslim, si Allah ang nagpapahintulot. 



Ang Araw- 



TALATAKDAAN NG MGA PAG-AARAL 





Paksa ng Pag-aaral 



Mga Haligi ng Islam 

Mga Haligi ng Iman 

AngWudu (Pagsasagawa lamang) 

AngSalah (Pagsasagawa lamang) 



^\ 



Ang Wudu: 

1. Kahigtan nito. 2. Pamamaraan nito (Paliwanag) 

3. Mga nagpapawalang-bisa sa Wudu 

4. Mga Ipinagbabawal na gawain ngwalang Wudu 

Ang Pagpunas sa dalawang Khuff at dalawang medyas: 

1. Ang Legalidad nito. 2. Ang Pamamaraan nito. (Paliwanag) , 

3. Ang Taglay na tagal nito. 4. Ang Nagpapawalang-bisa rito 

Ang Paliligo: 

1. Ganap na Pamamaraan ng Paliligo. 2. Sapat na Pamamaraan 
ng Paliligo 



3. Mga Kailangan Gawin sa Paliligo. 4. 
Sinumang nasa Kondisyon ng Junub.... 



Iga Bawal Gawin ng 



5. Mga Bawal Gawin ng mayregla at dinudugo sanhi ng 
panganganak 



Pagpunas sa dalawang Khuff (Pagsasagawa) 

AngWudu atangSalah (balik-aral) 

Mga Alituntunin ng Haydn, Istihadah at Nifas. 



Pahina 



10 

11 

12 
12 



16 
20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 
26 
26 
27 










' Ipinamahagi ang mga paksa sa look ng walong araw, ayon sa itinakdang Silabus ng Al-Ahsa Islamic Center, upang turuan ang bagong Muslim, sa mga 
bagay na hindi maaaring ipagwalang-bahala ng bawat Muslim, sa hob ng labindalawang oras na pagsasanay, maaaring sa pang-isahan o sa ibang bagay na 
makikinabang sa Aklat na ito na ipamahagi ang mga paksa ayon sa nababagay na oras at pagkakataon sa kondisyong jgampanan ang pugkasunud-sunocl at ang 
itinakdang kabuuang kaalaman. 





Ang 
Pangatlo 



Ang 
Pang-apat 



Ang 
Panglima 



Ang 
Pang-anim 



Ang 
Pamplto 



Ang 
Pangwalo 




AngSalah: 

- Kahalagahan ngSalah at Kahigtan nito 

- Mga Itinakdang Tungkuling Salah (Mga Rak-ah at Oras nito) 

- Kabanata Al-Fatihah (Pagsasaulo) 

- Ang Wudu at ang Salah (balik-aral) 

-Ang Pagpunta sa Masjid upang isagawa ang Salah kasama ng 

grupo 



J 



AngSalah: 

- Pamamaraan ng Salah (Paliwanag) 

- Ang Tashah-hud (Pagsasaulo) 

- Kabanata Al-Fatihah (balik-aral) 

- Ang Wudu at ang Salah (balik-aral). 



AngSalah: 

- AngSalawat (Panalangin at Pagbati) para kay Propeta 
Muhammad % (pagsasaulo) 

- Kabanata Al-Fatihah at Tashah-hud (balik-aral) 

- Ang Wudu at ang Salah (balik-aral) 



• 



AngSalah: 

- Kabanata Al-lkhlas. (pagsasaulo) 

- Kabanata Al-Fatihah (balik-aral) 

- Ang Tashah-hud at Salawat para kay Propeta Muhammad 
(balik-aral) 

- Ang Wudu at ang Salah (balik-aral) 



\^ 



AngSalah: 

- Kabanata Al-As'r at Al-Kawthar (pagsasaulo) 

- Kabanata Al-Fatihah at Al-lkhlas (balik-aral) 

- Ang Tashah-hud at Salawat para kay Propeta Muhammad % 
[balik-aral). 

- Ang Wudu at ang Salah (balik-aral). 



7 




Pagtutuwid 



\^ 






Pahina 
31 
32 
33 
33 
33 



37 
44 
44 

44 



49 
49 
49 



52 
52 
52 
52 



55 
56 
56 
56 



57 






J 









J 



Pangkalahatang Mga Layunin sa Aklat na ito 



Inaasahan sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na ito ay makamit ang mga 
sumusunod na layunin: 



c 
o 



tao to 

«= (D 

^ £■ 
c S 

<r °- 

.. <o 
(0 Q_ 

% txo 

— ' c 

'c 

>> 
(0 



V 



1. Mabanggit ang mga haligi ng Islam. 

2. Mabanggit ang mga haligi ng Iman. 

3. Maipaliwanag ang pamamaraan ngWudu. 

4. Maipaliwanag ang tamang pamamaraan ngGhusl. 

5. Maipaliwanag ang mga alituntunin ng pagpunas sa Khuff at medyas. 

6. Mabilangang mga itinakdang tungkulin na Salah. 

7. Mabanggit ang kahigtan ng mga ubligadong Salah. 

8. Matukoy ang mga oras ng mga ubligadong Salah. 

9. Matukoy ang bilang ng mga Rak-ah ng bawat Salah. 

10. Maisaulo ang ibang mga maiigsing Kabanata. 

11. Mabasa ang mga panalangin sa Salah. 



(0 

E 5 
"00 CO 
C Q. 

< §. 
.. U> 

JS c 

(D "c 

— >» 
(0 



1. Isasagawa nang wasto ang mga galaw ng mga ubligadong Salah. 

2. Isasagawa nang wasto ang mga galaw ng Wudu. 

3. Pupunasan nang wastong pagpunas ang dalawang Khuff at medyas. 



J 



Mga Mungkahing Pamamaraan sa Pagtuturo 



-> Angsalitaan attalakayan. 

^ Ang pagsasagawa. 

-> Ang pagtutulungang pag-aaral. 

■> Ang pagpapangkat-pangkat ng maliliit na grupo. 



-■► Ang pagpili ng mga natatangi. 
^ Ang pagtatanong na may puntirya. 
-^ Ang pagdidikta. 




UNANG ARALIN 



MGA HALIGI NG ISLAM AT IMAN 
y 



t M 



MGA LAYUNIN SA PAG-AARAL 



J 



Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa 
Aklat na itoang: 

1. Mabanggit ang mga haligi ng Islam nang kompleto 

2. Mabanggit ang mga haligi ng Iman nang kompleto. 

3. Isasagawa ang Wudu sa tama nitong pamamaraan. 

4. Isasagawa ang Salah kasama nang pagbigkas sa mga Adhkar. 



f MUNGKAHING PAGBABAHAGI NG ORAS PARA 
X SA PAG-AARAL 



^ 



Mga Haligi ng Islam at Iman 



Pagsasagawa ngWudu 



Pagsasagawa ng Salah 



Pagsisiguro na naratingangHangarin 



Minuto 


25 




25 




25 




15 





«MGi 



GA MUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARAL1 



1. Kartelon ng mga Haligi ng Islam. 

2. Kartelon ng mga Haligi ng Iman. 

3. Iba't-ibang Paskil ng bawat haligi ng Islam at Iman. 

4. Iba't-ibang la ra wan ng pagsasagawa ngWudu at ng Salah at ang pagkasunud-sunod nito na 
naaayon sa pangangailangan ng Bagong Muslim. 



© 



UNANG ARALIN 



MGA HALIGI NG ISLAM AT IMAN 
J 



UNANG ARALIN 



MGA HALIGI NG ISLAM AT IMAN 
y 



UNA 



...W..--A ■",-, ■,;- - ,' ■;„.jj.':; . 



VZgimgz 



c 



r^mtrmo^Kiim^] 



) 



J) Itinayo ang Islam sa limang haligi, hindi magiging ganap na Muslim ang isang tao hangga't hindi niya ito tanggapin, 
iC isakatuparan nang kompletong pananampalataya ng may katapatan at pagkadalisay. Ayon kay Abdullah anak ni Omar, 
h kalugdan nawa silang dalawa ni Allah $1, sinabi niya: " sinabi ng Sugo ni Allah M 



(Up Ji^) 

' itinayo ang Islam sa limang haligi, ang pagsaksi na walang ibang diyos na kara pat-da pat sambahin maliban kay Allah M 
lamang at pagsaksi na si Muhammad ay tunay na Lingkod at Sugo ni Allah M, ang pagsasagawa ng Salah, ang 
pagbibigay ng Zakah, ang Hajj at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan.' " 



C 



ANG MGA HALIGI NG ISLAM AY 



1. Ang dalawang pagsasaksi. (Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na 
kara pat-da pat sambahin maliban kay Allah lamang at ako ay sumasaksi 
na si Muhammad ay tunay na Sugo ni Allah). 



2. Pagsasagawa ng Salah. 



3. Pagbibigay ng Zakah. 



4. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. 



5. Pagsasagawa ng Hajj para sa sinumang may kakayahang pumunta rito. 



Kahulugan ng "ASH-HADU AN LA ILAHA IL-LALLAH" katotohanan, walang ibang dapat sasambahin maliban kay Allah lamang, karapat-dapat sa Kanya 
ang lahat ng uri ng pagsamba: tulad ng Pagkatakot, Pag-asa, Pagtitiwala, Paghingi ng tulong, Pagtawag ng saklolo, Panalangin, Pagyuko, Pagpapatirapa 
at iba pang tulad nito. Si Allah 31, ang tunay na Diyos, at ang lahat ngsinasamba bukod sa Kanya ay diyos na walang saysay. 

Ang Pagsasaksing ito ay kabuuan ng pagtatatwa at pagpapatibay: Pagtatatwa sa lahat ng uri ng pagsamba na hindi para kay Allah 3£, at pagpapatibay 
sa lahat ng uri ng pagsamba na nauukol lamang kay Allah -fe, bukod tanging nag-iisa. wala Siyang katambal. 

At ang kahulugan ng "ASH-HADU AN-NA MUHAMMADAN RASULULLAH" katotohanan, si Muhammad (sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan) 
ay tunay na Sugo ni Allah 31, tungkulin ang pagsunod sa lahat ng ipinag-utos niya, paniwalaan ang lahat ng ibinalita niya, at iwasan ang lahat ng 
ipinagbawal niya at ipagbawal at hindi tayo sasamba kay Allah nang hindi sa pamamaraang ipinag-utos niya. , 



® 



MGA 
PALAISIPAN 



*> Kailan magiging Muslim ang isang tao? 

^> Magiging tama ba ang pagiging Muslim ng isang tao na tinatanggap niya ang pag-aayuno sa buwan ng 
Ramadan at ang pagsasakatuparan ng Hajj, ngunit tinanggihan niya ang pagbibigay ng Zakah? 



PANGALAWA 



c 



) 



Ang Iman (pananampalataya) ay may anim na haligi, hindi magiging ganap ang Iman ng isang lingkod hangga't hindi niya 
paniwalaan ang lahat ng ito. 

LL* A$\ »y .*j£>j ° j£- J&bj ja-Vl ?j£\j aLjjj aJ&j AjSjXoj iib <>jj jl 



Ayon kay Omar Bin Al-Khattab: " may isang lalaki ang nagtanong kay Propeta Muhammad m tungkol sa Iman at sinabi niya 
(Propeta M) '■ ' Ang maniwala ka kay Allah at sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga kasulatan at sa Kanyang mga 
sugo at sa huling araw at sa Tadhana, mabuti man ito o masama". K 



ANG MGA HALIGI NG IMAN AY 



1- 


Ang maniwala kay Allah. 


2- 


Ang maniwala sa mga Anghel. 


3- 


Ang maniwala sa mga Kasulatang ibinaba mula kay Allah $. 


4- 


Ang maniwala sa mga Sugo. 


5- 


Ang maniwala sa Huling Araw. 


\~6- 


Ang maniwala sa Tadhana, mabuti man ito o masama. 



I 



MGA 
PALAISIPAN 



^ Ano ang hatol sa taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan? 

^> Tama ba ang pananampalataya ng isang lalaki na naniniwala kay Allah at sa Kanyang 
mga anghel, ngunit hindi naniniwala sa mga Sugo? 



<D 



UNANG ARALIN 



MGA HALIGI NG ISLAM AT IMAN 
/ 



UNANG ARALIN 



MGA HALIGI NG ISLAM AT IMAN 
y 




c 



Isasakatuparan ko angWudu. 




mm \p$mM^M \mwmm 



) 



c 



•lATMSVilSfiTeVilTJfi 



) 



Pag-aaralan ko lamang ang mga galaw sa Salah at isasaulo ko ang "SUB-HANALLAH", at "AL-HAMDU LILLAH", at 
"LA ILAHA IL-LALLAH" at " ALLAHU AKBAR". Upang bigkasin ko ito sa bawat posisyon na dapat nitong pagsabihan sa loob 
ng Salah, hanggang maiwasto ko ang lahat ngAdhkar sa bawat posisyon ng Salah. 



(( SUSUBUKIN KO ANG AKING KAALAMAN )) 



Lalagyan ko ng tsek (V ) ang unahan ng pariralang tama at ekis ( X ) ang unahan ng 
pariralang mali. 



| Sinuman ang nagpaliban ng Salah, ay katiyakang nag-iwan ng isa sa mga haligi ng Islam. 

"| Sinuman ang hindi maniwala sa Tadhana, ay katiyakang hindi naniwala ng isa sa mga haligi ng Iman. 

| Ang Muslim ay ang nagsasagawa ng mga ubligadong Salah. 

Ang pagbigkas ng dalawang Shahadah ay unang hakbang para sa pagpasok sa Islam. 
| Ang pagsasagawa ng Hajj sa banal na pook dalanginan kay Allah Sk ay isa sa mga haligi ng Islam. 



Isusulat ko ang kulangsa mga sumusunod: 



Iga Haligi ng Iman ay: 

Ang maniwala kay 
Ang maniwala sa _ 
Ang maniwala sa _ 
Ang maniwala sa _ 
Ang maniwala sa _ 
Ang maniwala sa _ 



m 



© 




IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



( 



MGA LAYUNIN SA PAG-AARA1: 



5T 



Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na 
ito ay: 

1. Masabi ang bilang ng pagkasunud-sunod ng kompletong Wudu. 

2. Maisagawa ang Wudu. 

3. Masabi ang bilang ng mga nagpapawalang-bisa sa Wudu, pinakamaliit ay apat 

4. Maipaliwanag ang mga alituntunin ng pagpunas sa dalawang Khuff at medyas. 

5. Mabanggit ang pamamaraan ng Ghusl. 

6. Maipaliwanag ang mga kinakailangan sa Ghusl. 



|MUN( 



KAHING PAGBABAHAGI NG ORAS PARASA PAG-AARAL 1 



Ang Wudu 



Ang Pagpunas sa dalawang Khuff at sa dalawang medyas 



Ang Pamamaraan at ang mga dahilan na kinakailangan ng Ghusl 



Balik-aral sa pagsasagawa ng Wudu at ng Salah 



Pagsisiguro na nakamitang mga hangarin 



Minuto 






25 



10 



25 



15 



15 







MGAMUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARAL 






\ 



{ 



\ 



J 



1. Video tape tungkol sa pamamaraan ng Wudu. 

2. Mga larawan tungkol sa pamamaraan ngWudu. 

3. Mga kartelon tungkol sa mga nagpapawalang-bisa sa Wudu at kung ano ang mga kinakailangan 
sa Ghusl. 

4. Talatuntunan bilang paghahambingsa mga ipinagbabawal na gawain ngtaongwalang Wudu at ng 
taongnasa kondisyon ngJunub. 



© 



IKALAWANGARALIN 



{JD 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



UNA 






c 



«g«JM> 



) 



A. ANG KAHIGTAN NG WUDU 



Naiulat ang maraming Hadith tungkol sa kahigtan ng Wudu, kasama na rito ang sinabi ni Propeta Muhammad §i: 

"Sinuman ang magsagawa ng Wudu na pinagbutihan ang pagsasagawa nito, ay lalabas ang kanyang mga kasalanan 
mula sa kanyang katawan, hanggangsa lumabas ito sa kanyang mga kukd'. 




B. PAMAMARAAN NITO 



1- Isasapuso ko ang aking layunin sa Wudu. 



2- Sasabihin ko ang "BISMILLAH". 



3- Huhugasan ko ang mga kamay nangtatlong beses. (tingnan ang larawan 1) 



larawan ng paghuhugas ng mga kamay. 




IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



4- Magmumumog ako nangtatlong beses. (tingnan ang larawan 2) 



2 (( larawan ng pagmumumog. 




5- Sisinghot ako ng tubig sa ilong at ilalabas ko ito nang tatlong beses. 
(tingnan ang larawan 3) 



3 larawan ng pagsinghot. 




® 



IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



6- Huhugasan ko ang mukha nangtatlong beses, mula sa may buhok sa ulo hanggang sa 
pinakaibaba ng baba, at mula sa tainga hanggang sa kabilang tainga. 
(tingnan ang larawan 4) 

Huhugasan ko ang balbas at ilalim ng baba kung ito ay manipis at kung ito ay makapal 
ay huhugasan ko ang ibabaw nito at kukuskusin ko ito. 



m 




4 larawan ng paghuhugas ng mukha. 



7- Huhugasan ko ang mga kamay at braso kasama ang mga siko nang tigtatatlong beses. 
(tingnan ang larawan 5- A at B) 




larawan ng paghuhugas ng kanang-kamay. 



5-B larawan ng paghuhugas ngkaliwang-kamay 




IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL, 
J 



8- Babasain ko ang aking mga kamay at ihahaplos sa ulo nang isang beses. 

(Hahaplusin ko mula unahan ng ulo hanggang sa hulihan nito, pagkatapos ay ihahaplos 
ko rin ito pabalik). (tingnan ang larawan 6- A at B) 



% 



\ 




6-A (l lawaran ng pagpunas sa unahan ng ulo. 



6-B larawan ng pagpunas sa hulihan ng ulo. 




\ 



9- Hahaplusin ko nang isang beses ang mga tainga: ipapasok ko ang mga hintuturo sa butas 
ng aking mga tainga at ihahaplos ko naman ang hinlalaki sa likod nito. 
(tingnan ang larawan 7) 



\ 



7 larawan ng paghaplos sa mga tainga. 




(§) 



IKALAWANGARALIN 



^- 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



10- Huhugasan ko ang mga paa kasama ang bukung-bukong, nangtigtatatlong beses. 
(tingnan ang larawan 8- A at B) 




K. MGA NAGPAPAWALANG-BISA SA WUDU 



Ito ay lima: 



D 



1 


Ang lahat ng lumalabas sa labasan ng ihi at dumi (ay nakasisira ng Wudu) tulad ng Ihi, 
Dumi, Utot, Madhi, 2 at Wadi 3 . 


2 


Ang paglabas ng marumi, na hindi lumabas sa labasan ng ihi at dumi, tulad ng 
maraming dugo, ihi, dumi at ang malakas na balinguyngoy. 


3 


Ang pagkawala ng malay sa ano pa mang kadahilanan, ito man ay dahil sa pagkatulog 

nang mahimbing (at wala ng malay sa kapaligiran), pagkabaliw, pagkahimatay, 
pagkahilo, o kaya'y dahil sa gamot. 


4 


Ang paghawak sa maselang bahagi ng katawan na walang sapin. 


5 


Ang pagkain ng karne ng kamelyo. 



^j) 



Ito ay likidong maputi at malagkit, lumalabas sanhi ng pag-iisip ng pagnanasang sekswal o pakikipaglambingan. 
Ito ay likidong maputi at malapot, lumalabas pagkatapos umihi. 



IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL, 
y 




MGA IPINAGBABAWAL KAPAG WALANG WUDU 



MGA 
PALAISIPAN 



5 



1 


Ang pagsasagawa ngSalah. 


2 


Ang pagsasagawa ngTawaf sa Ka'bah. 


3 


Ang paghawak ng Qur-an na walang sapin. 






Nagsagawa ng Wudu ang isang lalaki at pagkatapos ay natulog nang hindi mahimbing 

habang nakaupo, mawawalan ba ng bisa ang kanyang Wudu? 

Nagsagawa ng Wudu ang isang lalaki at pagkatapos ay hinaplos niya ang maselang 

bahagi ng kanyang katawan sa ibabaw ng kanyang damit, uulitin ba niya ang kanyang 

Wudu? 
\ Nagsagawa ng Wudu ang isang lalaki at pagkatapos ay kumain ng karne ng tupa, 

magsasagawa pa ba ng Wudu para sa Salah? 
t* Nagsagawa ng Wudu ang isang lalaki, hinugasan niya ang kanyang mga paa, pagkatapos 

ay hinugasan niya ang kanyang mukha at hinaplos niya ng basang kamay ang kanyang 

ulo, pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang mga kamay, banggitin mo ang ginawa 

niyang kamalian sa kanyang Wudu? 



® 



IKALAWANG ARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



IKALAWANG ARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL, 
J 



PANGALAWA 



1 ,, " ' • •■ .. ■' "■! . 



c 






) 



Kasuutan ng mga paa, kung ito ay yari sa balat ito ay tinatawag na Khuff, at kung ito ay hindi yari sa balat tulad ng yari sa 
lana o sa bulak o sa linen, ito ay medyas, nagiging katayuan ng Khuff ang sapatos kapag natakpan nito ang dapat 
takpan. 



(k. Ang Taglay na Tagal nito 



Maaari sa hindi naglalakbay na punasan ang ibabaw ng kanyang dalawang Khuff o dalawang medyas (sa halip na 
hubarin ito at hugasan ang mga paa) sa loob ng isang araw at isang gabi (24 oras) at para naman sa naglalakbay ay 
tatlong araw at tatlong gabi (72 oras) at magsisimula ang haba ng panahon ng pagpupunas: mula nang unang 
punasan ang ibabaw nito pagkatapos mawalan ng bisa ang Wudu. 




A. Ang Legalidad nito 



Kapag ang isang tao ay nakasuot ng mga Khuff o mga medyas at nais niyang magsagawa ng Wudu, maaari sa kanya 
ang pagpunas sa ibabaw ng mga Khuff o mga medyas ayon sa mga kondisyong sumusunod: 



1. Isusuot ito nang nasa Taharah ng tubig (at hindi Tayam-mum; 



2. Kailangan matakpan ang mga paa kasama ang mga bukung-bukong. 



D. Ang Mga Nagpapawalang-bisa rito 



1 Kapag natapos na ang haba ng panahon nito. 



2 Kapag kinailangan ang Paliligo. (isusunod ang pagpapaliwanag nito) 



3 Kapag hinubad ang Khuff o medyas. 



^ 



(b. Ang Pamamaraan nito } 

Babasain ko ang kamay at pagkatapos ay ipupunas ko ito sa halos lahat ng bahaging ibabaw ng mga Khuff o mga 
medyas. (tingnan ang larawan 9) 



~7/~ 



9 ( larawan ng pagpunas sa mga Khuff o mga medyas. 












^ Nagsagawa ng Wudu ang isang lalaki at isinuot ang mga medyas at pagkatapos ay hinubad ito 




MGA 


at pagkatapos ay isinuot itong muli, maaari pa bang punasan pang muli ang ibabaw nito? 




PALAISIPAN 


t? Pinunasan ng isang lalaki ang buong ibabaw at ilalim ng kanyang mga Khuff, anong masasabi 
mosa kanya? 







@ 



IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



PANGATLO I 



1 „ " ' • •■ ."' "■! . 



c 



) 



^ 



^ (A. Ang Ganap na Pamamaraan ngGhusI (Paliligo) ! 

\ K J 



1 Isasapuso ko ang layunin ng Taharah (paglilinis) 



2. Sasabihin ko ang: BISMILLAH. 



3. Huhugasan koangakingmga kamay nangtigtatatlongbeses. 



4. Huhugasan ko ang maselang bahagi ng aking katawan. 



5. Magsasagawa ako ng kompletong Wudu, tulad ng Wudu na para sa Salah, 
bubuhusan ko ng tubig ang aking ulo nang tatlong beses hanggang sa mabasa 
lahat ang buhok ko sa ulo, pagkatapos ay huhugasan ko ang aking mga paa, at 
maaari ko rin ihuli angpaghuhugas nito hanggang sa makompleto angpaliligo. 



6. Bubuhusan ko ng tubig ang buong katawan, sisimulan sa bandang kanan at 
pagkatapos ay sa bandang kaliwa, kasama ang mga kilikili at loob ng mga 
tainga at pusod, ganun din ang mga bahagi sa katawan na maaaring hilurin. 



B. AngSapat na Pamamaraan ngGhusI ) 



Isasapuso ko ang pagsasagawa ng Taharah at bibigkasin ko ang BISMILLAH, pagkatapos ay bubuhusan ko ng tubig 
ang buong katawan at sa bahaging loob ng bibig at ng ilong naman ay sa pamamagitan ng pagmumumog at 
pagpasok ng tubig sa ilong at pagsinga. 



IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL, 
J 



rr 



Ang Mga Kinakailangan ng Ghusl 



5 



1 Kapag lumabas ang Manf (semen) sa anumang kadahilanan; pakikipagtalik o 
nanaginip na nakikipagtalik. o sa ibang kadahilanan; gaya ng dahil sa paghimas 
at pagtingin. (siya'y nasa kondisyon na ng Junub) 



2 Kapag nagtagpo ang ari ng lalaki at babae, kahit wala pang lumabas na Manf sa 
kanilangdalawa. 



3 Kapag dinatnan ng Hayd ( Regla ) o Nifas (pagdurugo sanhi ng panganganak) ang 
isang babae, sa kondisyon na maliligo lamang kapag huminto na ang dugo. 



4 Kapag pumasok sa Islam ang hindi Muslim. 



5 Kapag namatay, maliban sa namatay na Shahfd (martir) sa digmaan. 



C 



D. Ang Mga Ipinagbabawal na Gawain Kapag 
nasa Kondisyon ng Junub 



1. 


Ang Salah. 


2. 


Ang Pagsasagawa ngTawaf sa Ka'bah. 


3. 


Ang Paghawak ng Qur-an. 


4. 


Ang Pagbabasa ng Qur-an. 


5. 


Ang Pananatili sa loob ng Masjid, maliban kung nagsagawa ng Wudu. 



@ 



IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



E. Ang mga Ipinagbabawal Gawin kapag may 
Hayd o Nifas ang isang Babae 



Ang Pagsasagawa ng Salah. (hindi na kailangang bayaran) 



2 Ang Pag-aayuno. (ngunit kailangang bayaran ang mga araw na hindi siya rito 
nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan) 



3 Ang Ta waf ( pag-ikot) sa Ka' ba h. 



4 Ang Pananatili sa loob ng Masjid. 



5 Ang Paghawak ng Qur-an. (maaari niyang basahin ang Qur-an at hawakan kung 
mayroong sapin tulad ng guwantes) 



6 Pakikipagtalik. 



\ Isang lalaking nakipagtalik sa kanyang asawa, pagkatapos ay ninais niyang magbasa 
m*^fl ng Qur-an, ano ang clapat niyang gawin? 

t* Dinatnan ng buwanang dalaw ang isang babae at pagkatapos ay huminto ito bago 
dumating ang oras ng Salah, ano ang gagawin niya? 



PANG-APAT 



WMr» !yiY««!ll lUtlNtWSt <«/»' 



W/iN V ° 



5 



@ 



PANGLIMA 



&m msm m mm mm mm^m^ - ®Mm$m 



3 



IKALAWANGARALIN 



ANG WUDU AT ANG GHUSL, 
J 



Pakahulugan 



Oras ng paglabas 



Taglay na Tagal 



Mga Kailangang 
Gawin 



Mga 
Ipinagbabawal 



Mga Alituntunin 



MGA ALITUNTUNIN NG HAYD, ISTIHADAH AT NIFAS 



NIFAS 



Dugong lumalabas sa 
isang buntis sanhi ng 
panganganak o bago 
manganak 



Kasama ng panganganak 
o bago manganak ng 
isang arawo dalawang 
araw o tatlo. 



ISTIHADAH 



Dugong kulay pula na patuloy na 
lumalabas at kakaiba ito sa dugo ng Hayd 
(regla), sa kulay, sa labnaw atamoy. 



Wala itongtakdang oras, ito ay hindi 
inaasahang dumarating sa mga 
kababaihan 



Ang pinaka matagal ay 
(40) araw at walang 
takdang panahon ang 
pinaka madali nito 



J 



1. Gampanan ang mga 
gawaing pang-araw-araw 

2. Maaaring 
makipaglambingan sa 
asawa huwaglamang 
makikipagtalik. 



Wala itongtakdang panahon 



l.Angpaliligo kapag 
huminto na. 
2. Bayaran ang mga 
nakaligtaang Pag-aayuno. 

, ; 

1. Ang pagsasagawa ng 
Salah. 

2. Ang pag-aayuno. 

3. Ang pagsasagawa ng 
Tawaf. 

4. Ang paghawak ng Qur- 
an ng walang sapin. 

5. Ang pananatili sa 
Masjid. 

6. Ang pakikipagtalik. 



Magsagawa ng Wudu sa bawat oras ng 
Salah 



Walang mga Ipinagbabawal 




y 



Dugong pangkaraniwan at 

ang uri nito ay maitim na 

malapot nanggagalingsa 

sinapupunan ng babae 



mula sa gulang na (9) na taon 

hanggang huminto sa gulang 

na (50) taon sa karamihan 



Pinakamaikli ay: isang araw 

at isang gabi. 
Ang karamihan ay: (6) o (7) 
na araw, lahat ng iyan ay 
kadalasan nangyayari bawat buwan. 
Ang pinaka matagal ay: (15) na araw. 



l.Ang paliligo kapag huminto na. 

2. Bayaran ang mga nakaligtaang 
Pag-aayuno. 



1. Ang pagsasagawa ng Salah. 

2. Ang pag-aayuno. 

3. Ang pagsasagawa ng Tawaf. 

4. Ang paghawak ng Qur-an ng 

walang sapin. 

5. Ang pananatili sa Masjid. 

6. Ang pakikipagtalik. 



1. Isasakatuparan ang Iddah ng babae 
gumamit ng pangsapin upang mapigilan kung hihiwalayan 
ang pagtulo nito sa damit, o sa Masjid 2. Gampanan ang mga gawaing 
kapag ninais niyang magsagawa ng Tawaf pang-araw-araw. 
sa Ka'bah o kapag magsasagawa ng 3. Maaaring makipaglambingan 
Salah sa Masjid. sa asawa huwag lamang 

makikipagtalik. 



^ 



IKALAWANGARALIN 



@ 



-<- 



ANG WUDU AT ANG GHUSL 
J 



(( SUSUBUKIN KO ANG AKING KAALAMAN )) 



Sasagutin ko ang mga katanungangsumusunod: 



i 



1. Ano ang mga kalagayan na kailangang magsagawa ng Ghusl? 



2. Ipapaliwanag ko ang pamamaraan ng Ghusl? 



3. Maaari ba sa taong nasa kondisyon ng Junub na magsagawa ng Salah o magsagawa 
ngTawaf sa Ka'bah? 



4. Babanggitin ko ang mga nagpapawalang-bisa sa Wudu? 



m Lalagyan ko ng tsek ( V ) ang unahan ng pariralang tama at ekis ( X ) ang 
fj unahan ng pariralang mali. 







IKATLONGARALIN 








■ 




Ang nagsasagawa ng Wudu ay hahaplusin ang kanyang ulo at pagkatapos ay huhugasan ang kanyang 
mga kamay at braso hanggangsa mga siko. 

Ang mayroongWudu kapag nautot bago magsagawa ng Salah, ay kailangang magsagawa muli ngWudu. 
Hindi maaaring punasan ang mga Khuff o mga medyas kung hindi ito isinuot ng nasa Taharah. 



ANG SALAH AT PAGSASAULO 
NG KABANATA AL-FATIHAH 




IKATLONG ARALIN 



ANG SALAH AT PAGSASAULO 
NG KABANATA AL-FATIHAH 



IKATLONG ARALIN 



ANG SALAH AT PAGSASAULO 
NG KABANATA AL-FATIHAH 



$ 



\m 



GA LAYUNIN SA PAG-AARAL 



> 



Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na ito ay: 

1. Mabanggit ang apat na bagay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng Salah. 

2. Maipaliwanag ang isa sa mga kahigtan ng Salah. 

3. Mabanggit ang bilang ng mga Rak-ah ng mga ubligadong Salah. 

4. Matukoy ang mga oras ng bawat Salah. 

5. Mabasa ang Kabanata Al-Fatihah nang hindi tinitingnan. 

6. Maisagawa ang pamamaraan ng Wudu at ng Salah. 



i 



MUNGKAHING PAGBABAHAGI NG ORAS PARA SA PAG-AARA 



a 



Kahigtan ng Salah at Kahalagahan nito 



Bilang ng mga Rak-ah ng mga ubligadong Salah at mga oras nito 



Pagbabasa ng Kabanata Al-Fatihah Pagsasaulo 



Balik-aral parasa Pagsasagawa ngWudu at ng Salah 



Pagsisiguro na nakamit ang mga hangarin 



(Mi 



MGA MUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARAL 



A 



1. Paskil ng kabuuang kaalaman tungkol sa kahigtan ng Salah. 

2. Palatuntunan na napapalooban ngmga bilang ng Rak-ah ng Salah at mga oras nito. 

3. Audio tape para sa pagtuturo ng Kabanata Al-Fatihah. 





Minuto 


; 




10 


; 




20 


; 




25 






20 


; 




15 





i : „ ! ,i i .' ;i-'. : ,, .•'. .", v, ... , JV-.i 



UNA 



c 



»\ /»\i /A 



) 



Ang pagsasagawa ng Salah ay may dakilang kahalagahan sa Islam at ito ang: 

■*■ Ikalawa sa limang haligi ng Islam. 

^ Tukod ng Islam na hindi maitatayo kung wala ito. 

^ Pangunahingtungkulin na ipinag-utos ni Allah M sa mga pagsamba. 

& Pang-araw-araw na pagsamba at tungkuling nagpapanatiling ugnayan ng isang Muslim sa kanyang Panginoon. 

& Isang simbolong lantad mula sa mga simbolo ng Islam. 

■s* Unang bibilangin sa isang lingkod sa kanyang mga gawain sa araw ng paghuhukom, kung naging mabuti ay magiging 

mabuti din ang lahat ng gawaing pagsamba, ngunit kung hindi maging mabuti ay hindi din magiging mabuti ang 

lahat ng gawaing pagsamba. 

Mababasa ang maraming Hadith tungkol sa kahigtan ng Salah at kasama na rito ang Hadith ni Abu Hurayrah 4b. Sinabi 
niya: 'narinig ko ang Sugo ni Allah n na kanyang sinasabi: 

'^ $0* hi J^- J* 'pi/ j^ (y- J» *^ J-~^ p^V*-' v£ x ]v ® V |»5o' " 

"Ano sa palagay ninyo kung ang Hog ay nasa tapat ng pintuan ng isa sa inyo, naliligo rito nang limang beses bawat araw, 
maymatitira pa banglibagsa kanyang katawan? Sinabi ngmga Sahabah, "Walangmatitiranglibagsa kanyang katawan" 
Sinabi ni Propeta Muhammad W- "Ganyan ang tulad ng limang beses na Salah, sa pamamagitan ngmga ito aybinubura 
ni Allah §§ ang mga kamalian." 



© 



IKATLONG ARALIN 



@ 



ANG SALAH AT PAGSASAULO 
NG KABANATA AL-FATIHAH 



i '■ n-i ,-, ■ *..-, ,.,.-i .', ,.•«,.,■;, 



1 PANGALAWA 



c 






) 



Itinakdang tungkulin ni Allah Si sa lahat ng Kanyang lingkod ang limang beses na pagdarasal sa araw at gabi, ito ang 
Salatul-Fajr, Salatul-Dhuhr, Salatul-Asr, Salatul-Maghrib atSalatul-Eisha, ganun din na ito'y ipinag-utos na isagawa sa mga 
itinakdang oras nito tulad ng sinabi ni Allah M: 

"Katotohanan! ang Salah ay ipinag-utos sa mga mananampalataya sa takdang oras" 
Mga Ubligadong Salah, mga pangalan nito, mga Rak-ah at mga oras nito at ito'y maliwanagsa talatuntunangsumusunod: 

TAGUBILIN NG MGA RAK-AH AT MGA ORAS NG MGATUNGKULING SALAH 



MGA SALAH 



Al-Fajr 



Al-Dhu'hr 



Al-Asr 



Al-Magrib 



Al-Eisha 



MGA RAK-AH 
NITO (yunit) 



2 Rak-ah 



J 



MGA TAKDANG ORAS 



bukang-liwayway bukang-liwayway 
hanggang sa pagsikat ng araw. 



4 Rak-ah 



^ 



4 Rak-ah 



J 



Mula sa pagkababa na pagkababa ngtanghaling 
tapat hanggang sa tumulad ang bagay sa anino nito 



J 






-, 



\, 



Mula sa pagkawala ng oras ng Dhuhr hanggang sa 

ang araw ay maging kulay dilaw bilang opsiyonal na 

pagtigil, at hanggang sa pagiubog ngaraw nama 

bilang ubligadong pagtigil. 



V 



3 Rak-ah 



4 Rak-ah 



\- 



J 

J 



Mula pagiubog ngaraw hanggang takip-silim. 



J 



lula takip-silim hanggang sa kalagitnaan nggabi. 



•J 



MGA 
PALAISIPAN 



t> Nagdasal ang isang lalaki ng Salatul-Dhuhr bago bumaba ang tanghaling-tapat, ang Salah ba 
niya ay tama? 

\ Nakatulog ang isang babae sa huling bahagi ng gabi, pagkatapos ay nagising at mataas na ang 
araw, ano ang masasabi mo sa kanya? 

** May nalalaman ka pa bang ibang kahigtan ng Salah bukod sa mga nabanggit sa Aklat na ito? 



IKATLONG ARALIN 



ANG SALAH AT PAGSASAULO 
NG KABANATA AL-FATIHAH 



i\>,* i .' ,i-". v, .v ,: v, ■?!■,' JV-.i 



PANGATLO 



: ■!.-■■.■ i --.;.» j 'i' . i.i ..- i .:■ 14. 



c 



^^mym® m mmmm mm 



> 




*$<&$& 



$ fi r> 



ill Oj 4> JU^JI (©)^ S J1 ( -^ s Jl M j>Z* 



boil m J^oc^o -jJUU -£o _^JUI «fi| ^jiall S? jiL. 




- ' II 



KABANATA AL-FATIHAH 

Sa ngalan ni Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamaawain 

"Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah Panginoon ng lahat ng nilikha, Ang Pinakamahabagin, Ang 

Pinakamaawain, Ang Hari ngAraw ng paghuhukom, Ikaw lamang ang aming sinasamba at Ikaw lamang ang aming 

hinihingan ng tulong, Patnubayan Mo kami sa tuwid na landas, Ang landas ng lyong pinagpala, Hindi ng mga isinumpa at: 

nangaligaw." 



.TOJMX'--* - -£'WW$-j 



c 



AliW*«^^W(EM 



) 



1. Pagsasagawa ngWudu. 

2. Pagsasagawa ng Salah nangdalawang beses o humigit pa. 

3. Pagpunta sa Masjid upang isagawa rito ang Salah kasama nggrupo at para makita ang mga tao na nagsasagawa 
ng Salah. 




5 



$ 



IKATLONG ARALIN 



^ 



t 



I 



ANG SALAH AT PAGSASAULO 
NG KABANATA AL-FATIHAH 



(( SUSUBUKIN KO ANG AKING KAALAMAN )) 



1) Babasahin ko ang Kabanata Al-Fatihah. 



It 



m\ 2) Isusulat ko ang tamang bilang ng Rak-ah sa pagitan ng dalawang saklong. 



Bilang ng Rak-ah sa Salatul-Esha 
Bilang ng Rak-ah sa Salatul-Dhuhr 
Bilang ng Rak-ah sa Salatul-Maghrib 



j 



Bilang ng Rak-ah sa Salatul-Fajr ( ) 



Bilang ng Rak-ah sa Salatul-Asr ( ^ 





A. Oras ng Salatul-Maghrib ay 



B. Oras ng Salatul-Dhuhr ay 
K. Tungkulin ng isang Muslim 



mga Salah sa araw at gabi. 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH-HUD 



4) Babanggitin ko ang isang Hadith tungkol sa kahigtan ng Salah. 



■M\ 5 ) Lalagyan ko ng tsek ( J ) ang unahan ng tamang pangungusap at 
m ekis ( X ) ang unahan ng ma ling pangungusap. 



| Sa pamamagitan ng Salah ay binubura ni Allah gg ang mga kamalian. 

Ang oras ng Salatul-Asr ay mula sa pagkawala ng Salatul-Dhuhr hanggang sa maging dilaw na ang araw. 
] Ang oras ng Salatul-Fajr ay mula sa pagsikat ng bukang-liwayway hanggang sa Salatul-Dhuhr. 
| Ipinag-utos ni Allah H sa mga lingkod Niya ang limang beses na Salah sa araw at gabi. 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH- HUD^ 



Q. 



MGA LAYUNIN SA PAG-AARAL^ 

Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na 
ito ay: 

1. Masabi ang bilang ng mga kailanganggawin bago magsagawa ngSalah. 

2. Maipaliwanagang pamamaraan ngSalah. 

3. Maisagawa angSalah sa tamang mga galaw nito at mga sinasabi. 

4. Mabasa angTashah-hud nang hindi tinitingnan at walang pagkakamali. 



■ M 



MUNGKAHING PAGBABAHAGI NG ORAS PARASA PAG-AARAU 



Paliwanagng Pamamaraan ngSalah 



Pagsasagawa ngSalah 



Pagbabasa ngTashah-hud para isaulo 



Pagsisiguro na naabot ang mga hangarin 



Minuto 
25 



20 
30 



15 



J 

J 
J 



<sjD 



(m 



MGA MUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARA 



mS 



, 



1. Videotape para sa pamamaraan ngSalah. 

2. Mga larawan ng pamamaraan ngSalah. 

3. Audiotape para sa pagtuturo ngTashah-hud. 

4. Talatuntunang may mga Adhkar ng Salah. 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH- HUD 



J 



UNA 



c 



^M^J^^m 



) 




Kapag ninais kong magsagawa ng Salah ay kailangan ko: 



Ang pagsisiguro na pumasok na ang oras ng Salah (nauna nang nabanggit ang mga oras nito) 



Ang Taharah mula sa Hadath Akbar at Asgar 4 . 



Ang Taharah sa katawan, damit at sa lugar na pinagdarausan ng Salah. 



Ang Pagtakip sa Awrah. 



Ang Pagharap sa Qiblah at ito ang Ka'bah. 



Ang Layunin, ito ang isapuso ang pagsambang isasagawa. 



Ang Pagtayo kung ito'y makakaya. 



G 



PAGSASAGAWA NG SALAH 



^ 



Pagkatapos ay sisimulan ko ang mga gawain sa Salah, tulad ng mga sumusunod: 



1. Sasabihin ko ang Takbiratul-lhram, ang "ALLAHU AKBAR" (si Allah ang pinakadakila) habanj 
nakatitig sa lugar na pinagpapatirapaan ko. 



Ang Hadath Akbar; ito ang kinakailangan ngpaliligo at ang Hadath Asgar; ito ang mga nakasisira sa Wudu. 



ty 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH- HUDJ 



2. Itataas ko angaking mga kamay sa pagsasagawa ngTakbiratul-lhram, pantay sa 
mga balikat o sa mga tainga. (tingnan ang larawan 1 at 2) 




larawan ng pagtaas sa mga kamay pantay sa mga bal 



2 (( larawan ng pagtaas sa mga kamay pantay sa ta 




3. Ilalagay ko ang mga kamay sa ibabaw ng aking dibdib, ang kanan ay sa ibabaw ng kaliwa. 
(Tingnan ang larawan 4) 



@ 




larawang paharap ng paglagay ng mga kamay sa 
ibabaw ng dibdib. 



larawang patagilid ng paglagay ng mga kamay sa 



ibabaw ng dibdib. 




IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH- HUD 



J 



4. Babasahin ko ang panalanging pambungad. 

(iijJ^ aJ» ^ c&br JUj-j h*Lj-I 6j\Jj cii.U4j f y-$ti\ .iljlsv*-) 

"SUBHANAKA ALLAHUM-MA WABIHAMDIKA, WATABARAKASMUKA, WATA-ALA JAD-DUKA, WALA ILAHA GHAYRUKA". 

(Sumaiyo Allah, ang kaluwalhatian at kapuri-puri Ka, at luwalhatiin ang lyong pangalan at kataas-taasan ang 

lyong Karangalan at walang ibang diyos maliban sa lyo). 



5. At pagkatapos ay sasabihin ko: 

"A-UDHU BILLAHI MINASH SHAYTANIR RAJIM" 

(Akoay nagpapakupkop kay Allah mula kaySatanas na isinumpa) 

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM 

(sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin) 

At pagkatapos ay babasahin ko ang Kabanata Al-Fatihah: 

At pagkatapos ay sasabihin ko ang "Ameen" (tanggapin Mo po sa amin Allah), ilalakas kung sa Salah na 

malakas ang pagbasa at ihihina sa ibang Salah na mahina ang pagbasa. 



6. At Pagkatapos ay magbabasa ako ng makakayang (Talata o Kabanata) mula sa Qur-an. 



7. Magsasagawa ako ng Ruku' (pagyuko) habang sinasabi ang "ALLAHU AKBAR" 

A. Nakataas ang aking mga kamay pantay balikat o sa tainga (tingnan ang larawan 1 at 2) 

B. Itutuwid ko ang aking ulo na pantay sa aking likod, habang ang aking paningin ay nakatitig sa 
lugarng aking pinagpapatirapaan. 

K. Ihahawak ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng aking mga tuhod habang nakabuka ang aking 

mga dsliri 
D. Magiging mahinahon ako habang nakayuko, at sasabihin ko ang: 

SUBHANA RAB-BIYAL-ADHIM 

"Luwalhatiin ang aking Panginoon, ang Pinakadakila" 
Uulit-ulitin ko ito nangtatlong beses o higit pa. (Tingnan ang larawan 5) 



5 [( larawan ng pagsasagawa ng Ruku'. 




@ 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
* PAGSASAULO NG TASHAH-HUD ^ 



8. Itataas ko angaking ulo mula sa pagkakayuko'. 

A. Habang nakataas ang dalawa kong kamay pantay sa mga balikat o tainga 

(tingnan ang larawan 1 at 2) 

B. Habang sinasabi ang: 

SAMI-ALLAHU LI MAN HAMIDAH 

"Narinig ni Allah ang sinumang pumuri sa Kanya" 
(Ito ay kung ako ang Imam o di kaya'y mag-isang nagsasagawa ng Salah). 

K. At sasabihin ko kapag nakatayo na ng matuwid ang: 

( -UJ-> dJJj bjj) 

RAB-BANA WALAKAL-HAMD 

"Aming Panginoon, para sa lyo lamang ang lahat ng papuri " 



9. Magpapatirapa ako habang sinasabi ang "ALLAHU AKBAR". Ang Pagpapatirapa ay sa pamamagitan 
ng pitong bahagi ng katawan: 
1. Ang nuo kasama ang ilong. 
2-3. Ang dalawang kamay (palad). 
4-5. Ang dalawang tuhod. 
6-7. Mga daliri ng dalawang paa at nakatukod lahat sa sahig paharap sa Qiblah. 

At sasabihin koang: 

( i>^ ~JJ 0U ^ ) 

SUBHANA RAB-BIYALA'LA 

"Luwalhatiin angaking Panginoon ang Kataas-taasan" 
Uulit-ulitin ko ito nangtatlong beses o higit pa. (tingnan ang larawan 6 at 7) 




larawang patagilid ng pagpapatirapa. 



7 // larawang patalikod ng pagpapatirapa habang 
\\ nakatukod ang mga daliri ng paa. 




(5) 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
^ PAGSASAULO NG TASHAH-HUD 



J 






. Itataas ko ang aking ulo habang sinasabi ang "ALLAHU AKBAR". 

A. Ilalatag ko ang aking kaliwang paa at uupuan ko ito. 

B. Itutukod ko ang aking kanang paa. 

K. Ipapatong ko ang aking dalawang kamay sa ibabaw ng aking hita o tuhod. 

D. At sasabihin ko ang: 

(4 J*** vj) 

RAB-BIGH-FIRLI 

"Panginoon ko, ako ay patawarin Mo" 

E. Magiging mahinahon ako habang nakaupo. (tingnan ang larawan 8 at 9) 




larawang paharap ng pag-upo at pagpapakita ng 
pagpatong ng mga kamay sa mga hita o tuhod. 



larawang patalikod ng pag-upo at pagpapakita ng mga paa 




11. Magpapatirapa ako para sa ikalawang Sujud habang sinasabi ang "ALLAHU AKBAR", at gagawin ko 
rito kung ano ang ginawa ko sa unang Sujud. 



12. Pagkatapos ay tatayo ako para sa ikalawang Rak-ah habang sinasabi ang " ALLAHU AKBAR ", 
at gagawin ko rito ang ginawa ko sa unang Rak-ah. 

(sisimulan ko agad sa pagbabasa ng: BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM at babasahin ko ang Kabanata Al-Fatihah) 



13. At uupo ako pagkatapos ng ikalawang Sujud, at babasahin ko angTashah-hud at pagbati kay Propeta 
Muhammad &. 



® 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
* PAGSASAULO NG TASHAH-HUD ^/ 



(^ 



14. At pagkatapos ay magsasagawa ako ng Taslfm, lilingon sa kanan at pagkatapos ay sa kaliwa, habanj 

sinasabi ang: >...., ^ . vl .. 

(4JJ1 -^jj (*-n^p a!jLJ1) 

AS-SALAMU ALAYKUM WARAH-MATULLAH 

"Ang kapayapaan ay sumainyo at ang habag ni Allah" 

Para lumabas at tapusin ang Salah, kung ito'y dalawang Rak-ah. (tingnan ang larawan 10 at 11) 




(( larawan ng Taslfm sa kanan. 




15. Kapag ang Salah ay pangtatlong Rak-ah kaya ay pang-apat na Rak-ah, kailangan kong tumayo 
pagkatapos mabasa ang Tashah-hud, habang sinasabi ang "ALLAHU AKBAR", nakataas ang dalawa 
kong kamay, at gagawin ko rito ang ginawa ko sa unang Rak-ah. (mag-uumpisa sa Bismillah at 
babasahin agad ang Al-Fatihah) at mas paiiksiin ko ang (tagal ng) pagtayo (rito kaysa sa mga 
naunang pagtindig) sa pamamagitan ng pagbasa ng kabanata Al-Fatihah lamang. 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH- HUD 



J 



16. Uupo ako para sa ikahuling Tashah-hud sa mga Salah na tatlong Rak-ah apat nang pag-upong 
Tawar-ruk. 

AngTawar-ruk :ay ang itutukod ko angaking kanang paa (sa sahig) na nakaharap sa Qiblah ang mga 
daliri ng paa, at ilalagay ko ang aking kaliwang paa sa ilalim ng kanang binti at ilalapat ko ang aking 
puwitan sa sahig. (tingnan ang larawan 12) 



12 (( larawan ng Tawar-ruk. 




MGA 
PALAISIPAN 



t> Nagsagawa ng Salatul-Asr ang isang lalaki, sa unang Rak-ah ay nagsagawa ng Sujud at 
hindi muna nagsagawa ng Ruku', ang kanya bang Salah ay tama? 

t> Nagsagawa ng Salah ang isang lalaki, at sa Madinah siya nakaharap, ano ang hatol sa 
kanyang Salah? 

t> Nagsagawa ng Salah ang isang lalaki bago pumasok sa takdang oras nito, ano ang 
hatol sa kanyang Salah? 



0) 



IKAAPATNAARALIN 



(£ 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH- HUDJ 



I PANGALAWA 



c 



) 



Kapag itataas ko na ang aking ulo (mula sa pagkakapatirapa) pagkatapos ng pangalawang Rak-ah ng Salah, uupo 
ako at babasahin ko ang Tashah-hud, at babasahin ko rin ito sa huling pag-upo pagkatapos ng ikatlong Rak-ah o di kaya 
ay ikaapat na Rak-ah, at ito ang: 



AT-TAH IY-YATU LILLAHI WAS-SALAWATU WAT-TAY-YIBATU AS-SALAMU ALAYKA AY-YUHAN-NABIY-YU 

WARAHMATULLAHI WABARAKATUH, AS-SALAMU ALAYNA WA ALA IBADILLAHIS-SALIHIN, ASH-HADU AN LA 

ILAHA IL-LALLAH WA ASH-HADU AN-NA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH 

"Ang mga pagbati ay para lamang kay Allah, at mga panalangin at mga mabubuti, ang pinakaganap na 

kapayapaan ay suma-iyo o Propeta (Muhammad) at ang habag ni Allah at mga pagpapala Niya. Ang 

kapayapaan ay mapasa-amin at sa mga butihing lingkod ni Allah, ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na 

karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Alipin at Sugo ni Allah". 



PANGATLO 



SKs^Wy&'aiSS 



c 



*i =fii n r»w k»\ m i ^ s?» 



) 



PANG-APAT 



Q 



emmmmsmmm &mmmmmm®m®&< 



) 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
PAGSASAULO NG TASHAH-HUD 



*J 



Pangalan ng Du-a 



TAGUBILIN NG MGA DU-A SA SALAH 



Lugar nitosa Salah 




Panalanging Pambungad 



Pagpapakupkop 



Basmalah 



Al-Fatihah 



Para pumasok sa Salah at sa bawat paglipat (ng 

pustura) mula sa tinatawag na Rukn (haligi ng 

Salah) tungo sa ibang Rukn. 



sa unang pagtindig 



Bago basahin ang Kabanata 
Al-Fatihah (sa unang pagtindig) 

tuwing babasahin ang Kabanata Al-Fatihah 
(at sa bawat pagbasa ngumpisa ng Kabanata saQur-an), 



Ang Binabasa 



ALLAHU AKBAR 



SUB-HANAKA ALLAHUM-MA WABIHAMDIKA, 

WATABARAKASMUKA, WATA-ALA JAD-DUKA, 

WALA ILAHA GHAYRUKA 

s. J 

A-UDHU BILLAHI 
MINAS-SHAYTANIR-RAJIM 



Pagtindig 




Pagkatapos mabasa ang Al-Fatihah 



J 



BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM 



Nauna nang naipaliwanag 



AMEEN 



Tasbfhur Ruku' 



At-TasmP 



At-Tahmfd 



Tasbfhus Sujud 



Al-lstighfar 



At-Tashah-hud 



As-Salatu Alan-Nabie 



Ruku' (pagyuko) 



Habang tumatayo galing sa Ruku' 



kapag nakatayo na nang matuwid galing sa Ruku' 



J 



SUBHANA RAB-BIYAL ADHIM 



J 



SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDAH 



RAB-BANA WALAKAL-HAMD 



J 



Sa Sujud (pagpapatirapa) 



Sa Pagitan ngdalawang Sujud (habang nakaupo) 

Sa unang pag-upo upang isagawa ang unang 

Tashah-hud, pagkatapos ng dalawang Rak-ah 

At sa kahuli-hulihang pag-upo pagkatapos ng 

ikatlong Rak-ah o di-kaya ay ikaapat na Rak-ah 

Sa ika huling pag-upo 



J 



SUBHANA RAB-BIYAL A'LA 



J 



RAB-BIGH-FIRLI 



Nauna nang naipaliwanag 



Upang lumabas sa Salah 



J 



Susunod ang pagpapaliwanag nito 



AS-SALAMU ALAYKUM WARAHMATULLAH 



@ 



IKAAPATNAARALIN 



PAMAMARAAN NG SALAH AT 
'' PAGSASAULO NG TASHAH-HUD / 



(JJ) 



I 



(( SUSUBUKIN KO ANG AKING KAALAMAN )) 



Babasahin ko ang: 



1. Kabanata Al-Fatihah. 



Han ang Ruku 1 atSujud sa isang Rak-ah? 



2. AngTashah-hud. 





IKALIMANGARALIN 




L 




■ 



Lalagyan ko ng tsek ( y ) ang unahan ng tamang pangungusap at ng ekis ( X ) 
sa unahan ng maling pangungusap. 



Tatayo ang Musal-li (nagsasagawa ngSalah) at magsasagawa ngSujud at magsasagawa ng Ruku'. 
i Itataas lamang ang dalawa niyang kamay sa Takbiratul-lhram. 

Magsasagawa ng Ruku' ang Musal-li sa unang Rak-ah at pagkatapos ay tatayo upang isagawa ang ikalawang Rak-ah. 
Babasahin ng Musal-li ang Kabanata Al-Fatihah pagkatapos ng Ta-aw-wadh (pagpapakupkop) at Basmalah. 
Babasahin ng Musal-li angTashah-hud sa pagitan ngdalawang Sujud. 
Magtataslim ang Musal-li sa kanan pagkatapos ay sa kaliwa upang lumabas sa Salah. 



Pagtutugmain ko ang mga salitang nasa pagitan ng Talaang ( A ) at Talaang ( B ) 



Talaang(A) 

Ang Pagpapakupkop 

Pagluwalhati habang naka Ruku' 

Pagluwalhati habang naka Sujud 

At-Taslfm 



Talaang ( B) 

SUBHANA RAB-BIYAL A'LA 

SUBHANA RAB-BIYAL ADHIM 

AS-SAL4MU ALAYKUM WARAHMATULLAH 

A-UDHU BILLAHI MINAS-SHAYTANIR-RAJIM 

SAMI ALLAHU LI MAN HAMIDAH 



PAGSASAULO NG 
AS-SALATU ALAN-NAB I 



IKALIMANGARALIN 



PAGSASAULO NG 
AS-SALATU ALAN-NABI. 



(mc 



MGA LAYUNIN SA PAG-AARAU 



Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na ito ay: 

1. MaisauloangAs-Salatu Alan-Nabf(pagbati kay Propeta Muhammad H. 

2. Maisaulo nang wasto angKabanata Al-Fatihah atangTashah-hud. 

3. Maisagawa angSalah ngtamang pagsasagawa kasamang mabigkas ngtama ang Al-Fatihah atTashah-hud. 



t M 



UNGKAHING PAGBABAHAGI NG ORAS PARA SA PAG-AARA 



» 



Pagsasaulo ng As-Salatu Alan-Nabf 



Al-Fatihah atTashah-hud - balik-aral 



Pagsasagawa ng kompletongSalah 



Pagsisiguro na naabot ang mga hangarin 





Minuto 






25 






25 






25 


; 




15 


) 



dj) 



MGA MUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARAL 




1. Audio tape para sa pagtuturo ng As-Salatu Alan-Nabf %. 

2. Ibat ibang uri ng paskil na nagtatalakay sa As-Salatu Alan-Nabf ^g,na isasaayos ng Bagong Muslim 
nang magkasunud-sunod. 



IKALIMANGARALIN 



PAGSASAULO NG 
AS-SALATU ALAN-NABI. J 



,,'-.;,■■- ..- .-•', .-,."■::■■• V-;,-- .•■■".-: ,■,;, 



UNA 



•■■•■ 






C 



K8@iSS@SSyiy§)^ 



) 



Pagkatapos mabasa ang Tashah-hud ay babasahin ko ang pagbati kay Propeta Muhammad M 
at ito ang: 

.uit-» -Lp 2\j\jj c-U»«-» -^^-=* ki^i f"**L^i J 1 lS^J ft^jtl lJ^ '— ~^' ^' 'r 1 -*^- 4 J* is^J • r uii_» i X& X»ft r»4-^) : ^| iS^ lS^ o^*^ 

ALLAHUM-MA SAL-LI ALA MUHAMMAD WA-ALA ALI MUHAMMAD, KAMA SAL-LAYTA ALA IBRAHIM WA-ALA 
ALI IBRAHIM, IN-NAKA HAMIDUN MAJID, WA-BARIK ALA MUHAMMAD, WA-ALA ALI 
MUHAMMAD KAMA BARAKTA ALA IBRAHIM WA-ALA ALI IBRAHIM IN-NAKA HAMIDUN MAJID. 

"0 Allah, pagpalain Mo po si Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad, tulad ng pagpala Mo kay 
Ibrahfm at sa mag-anak ni Ibrahfm, tunay na Ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. Allah, biyayaan Mo 
po si Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad tulad ng pagbiyaya Mo kay Ibrahfm at sa mag-anak 
ni Ibrahfm tunay na Ikaw (Allah) ay kapuri-puri at maluwalhati". 



, ...-■-. ., 



PANGALAWA 



— — — __, —r, _ 



c 



B^©amm ^a^^sraxt^Q m -wmsmm mm^^ - Mtom® 



> 



'i-: : ---:< : :M:^::-- ':''■. -.-•■'> 



Mm&&&. , ---- ■ "■ 



PANGATLO 



t 1 — ■ •■;■ •-;' : r — -'.' "■' 



c 



lV-i'/i\ kVi M A 



^«raxi m ^mmMm 



) 



@ 




PAGSASAULO NG 
KABANATAAL-IKHLAS 



IKAANIMNAARALIN 



PAGSASAULO NG 
KABANATAAL-IKHLAS 



1M 



GA LAYUNIN SA PAG-AARAL 



i 



Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na ito ay: 

1. MaisauloangKabanata Al-lkhlas. 

2. Maisaulo nang wasto ang Kabanata Al-Fatihah. 

3. Maisaulo nang wasto angTashah-hud. 

4. Maisaulo nang wasto angAs-Salatu Alan-NabfU. 



tMUN 



UNGKAHING PAGBABAHAGI NG ORAS PARA SA PAG-AAR 



^ 



€ 



Pagsasaulo ng Kabanata Al-lkhlas 



Kabanata Al-Fatihah - balik-aral 



Tashah-hud - balik-aral 



As-Salatu Alan-Nabf H. - balik-aral 



Pagsasagawa ng kompletong Wudu at Salah 



Pagsisiguro na naabot ang mga hangarin 



GAMUNGKAHING KASANGKAPAN PARA SA PAG-AARAL> 



1. Audio tape para sa pagtuturo ng Kabanata Al-lkhlas. 

2. Paskil ng Kabanata Al-lkhlas. 



Minuto 
25 



10 



10 



10 
20 
15 



J 



j 



i 



i 



i 



J \ 



# 



IKAANIMNAARALIN 



PAGSASAULO NG 
KABANATAAL-IKHLAS 



^ 



■',v ■..-. ,••:.•,■ ,•■■■•- ■„"■■•■ ■■■ -. i ;,•■ . 



UNA 



..'■' ■"■■■■' ■ ••!••:•":.• ; '.■ ..;■ ', 



c 



»\"*/AkWA\ r/i\ /a 



) 




<^ %-\ \yt il °JZ>_ lij .aJjj lij Idj 15 .iu^aJl dJJl .!?-( iUll }a Ji ^> 

Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin. 

"Sabihin: Siya si Allah ang Nag-iisa,. Si Allah ang walang hanggan, ang ganap, Sandigan ng lahat,. Hindi 

Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak,. At Siya ay walang katulad". 



a\ Z 4M kN Ml r/»\ M \r4 SMI n B L V» 



D 



^1!S§l»g^^ 



©} = SfS 



) 



ngg ■ T- 





IKAPITONGARALIN 



PAGSASAULO NG KABANATA 
AL-ASRATAL-KAWTHAR 



J 



^ 



MGA LAYUNIN SA PAG-AARAl 



^M 



*S 



Inaasahan mula sa Bagong Muslim na sa kanyang pagtatapos sa mga dapat mapag-aralan sa Aklat na ito ay: 

1. Maisaulo ang Kabanata Al-Asr. 

2. Maisaulo ang Kabanata Al-Kawthar. 

3. Maisaulo ng wasto ang Kabanata Al-Fatihah. 

4. Maisaulo ng wasto ang Kabanata Al-lkhlas. 

5. Maisaulo ng wasto ang Tashah-hud. 

6. Maisaulo ng wasto angAs-Salatu Alan-Nabf#. 



( MGj 



GA MUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARAL 



IAL1 



Paksa 



Pagsasaulo ng Kabanata Al-Asr 



Pagsasaulo ng Kabanata Al-Kawthar 



Kabanata Al-Fatihah- balik-aral 



Kabanata Al-lkhlas - balik-aral 



Tashah-hud - balik-aral 



As-Salatu Alan-Nabf'H. - balik-aral 



Pagsasagawa ng Wudu at ng Salah 



Pagsisiguro na naabot ang mga hangarin 



c 



MGA MUNGKAHING KASANGKAPAN PARASA PAG-AARAL 



\ 



1. Audio tape para sa pagtuturo ng Kabanata Al-Asr at Al-Kawthar. 

2. Paskil para sa Kabanata Al-Asr. 

3. Paskil para sa Kabanata Al-Kawthar. 





Mlnuto 


; 




20 






20 


; 




10 


) 




5 


) 




5 


j 




5 


) 




15 






10 


j 



IKAPITONGARALIN 



PAGSASAULO NG KABANATA 
AL-ASRATAL-KAWTHAR 



■J 



UNA 



«?f?w 



'ASVAkN LWir/i\ M rJMS*!, 



) 






* - ?. 



"Sumusumpa si Allah sa panahon, katotohanan, ang lahat ng tao ay nasa pagkalugi, maliban sa mga taong 
nanampalataya at nagsagawa ng mga kabutihan at nagpapayuhan ng katotohanan at nagpapayuhan ng pagtitimpi". 



c 



\umm s miggma© m wsmm&sMmmm 



) 






vo s & j. *# s s s y * 

"Katotohanan, Aming ipinagkaloob sa iyo ang maraming kabutihan (ang ilogsa paraiso na ang pangalan ay Al-Kawthar). 
At magsagawa ka ng pagdarasal para sa iyong Panginoon at mag-alay ka. Katotohanan, ang sinumang mapoot sa iyo 

(0, Muhammad) siya ang pagkakaitan (ng lahat ng kabutihan)". 



Iffil 



IKAPITONGARALIN 



@ 



PAGSASAULO NG KABANATA 
AL-ASRATAL-KAWTHAR 



J 



M PANGALAWA 




'i\=v»\kNn\ir/i\ /» 



) 



*\ir M^na /iVS4»/i\ a\ m a\ /a\ lnuinita 



) 



ternary 




PAGSISIGURO SA IYONG PAG-UNAWA MULA SA MGA ARALIN 







Paunawa sa Pagsasakatuparan ng Pagsusulit: 

1. Sa Simula pa ay ipapaalam na ngTagapagturo na mayroong pagsusulit na magaganap sa pagtatapos ng pag-aaral. 

2. Ang pinakamababang marka sa pagsusulit na ito ay (80) marka sa kabuuan ng lahat ng puntos. 

3. Kapag hindi naabot ang pinakamababang marka ay iminumungkahing ulitin ang pag-aaral kung saan paksa siya hindi 
pumasa. 



1\ Banggitin ang mga Haligi ng Iman. 




GD 



2\ Banggitin ang mga haligi ng Islam. 




Q 



\ 



© 



3\Ano anggagawin mosa mga kalagayangsumusunod? 




Q 



# 



A- Nawalan ng bisa ang iyong Wudu sa pamamagitan ng pag-utot habang nagsasagawa ngSalah? 



B- Nakita mo ang bakas ng semen sa iyong damit pagkagising mo? 



K- Nais mong magsagawa ng Salah at ika'y walang Wudu? 



D- Nagsagawa ka ng Wudu at nakalimutan mong hugasan ang iyong mga paa? 




E- Nagsagawa ka ng Wudu at pagkatapos ay nakatulog ka pagkatapos ay nagising ka at nais mong magsagawa 
ng Salah? 






\Tukuyin ang mga Rak-ah ng bawat Salah na sumusunod: 








1-AI-Fajr ( ) 

2-AI-Dhuhr ( ) 

3- AL-Asr ( ) 



4-AI-Maghrib ( ) 

5- Al-Esha ( ) 




l\lsagawa ang Wudu 



2\lsagawa ang Salah 



3\ I pa ri n ig a ng Ka ba nata Al-Fati ha h 



4\lparinigang Kabanata Al-Kawtharat Al-lkhlas 




15 

25 





© 



